Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 17 
Setyembre 7, 2010 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Kabulukan ng rehimeng US-Aquino, 
mabilis nang nalalantad 


M abilis na nahuhubaran ang pagpopostura ni tong mga patakaran ng denasyunalisasyon, pribatisa- 


Benigno Aquino III para sa “malinis na gub- syon, deregulasyon at liberalisasyon. Di pa nakunten- 

yerno” at “pagbabago.” Ngayon pa ma'y ma- to, itinutulak ngayon ng American Chamber of Com- 
tingkad na ang mga palatandaan ng kabulukan at merce ang papet na rehimen na pag-ibayuhin pa 
pagiging papet at reaksyunaryo ng kanyang ~a PP ang liberalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas sa 
rehimen, at mabilis nang nawawala ang na- # pamamagitan ng pagbubukas ng mga bahagi ng 
unang kinang ng popularidad na ipi- ø į ekonomya na nakalaan lamang sa mga Pilipino, 
nambulag at ipinanlinlang sa mama- f a tulad ng pagtitingi, telekomunikasyon at pag- 
mayan. N mamay-ari ng lupa. 

Kasisimula pa lamang ng kanyang Maaga pa ay naipakita nang hungkag ang 
rehimen ay agad nang pinatunayan ni pagpopostura ni Aquino na “hindi magnana- 
Aquino ang kanyang pagiging tuta ng kaw” at “hindi korap.” Siya ang kandida- 
imperyalismong US. Animo'y aliping hu- tong nakatanggap ng pinakamalalaking 
mihingi ng limos at mumo sa amo, nagpa- kontribusyon sa kasaysayan ng mga elek- 
dala siya ng mapagsumamong sulat syon sa Pilipinas, subalit hindi niya iniulat ang 
kay Pres. Barack Obama ng US para lahat ng ito. 
bigyan ang kanyang bangkrap na re- Sinusuklian na niya ngayon ang 
himen ng MCC Millennium Challenge buhos na suportang ito sa kanyang 
Account. Pinaunlakan ito ng US at kandidatura, sa kapinsalaan ng ma- 
binigyan ng S434 milyon ang papet mamayan. Bilang paninikluhod sa im- 
na rehimen, kapalit ng dagdag na mga < peryalistang amo, sunud-sunuran si 
konsesyon sa ekonomya, militar at pu- Aquino sa atas ng International Mo- 
litika na ibayong yuyurak sa soberanya ng netary Fund na magpataw ng dag- 
Pilipinas. dag na mga buwis sa mamamayan, 

Tanda pa rin ng pagiging itaas ang singil sa mga ser- 
masunuring papet, pinata- 4 > bisyo publiko at bawasan 
tampok ni Aquino ang WEN amp ang mga subsidyo para 
Private-Public Partner- > S mapigilan ang lalong 
ship na malinaw na na- “ w “pagkabangkarote ng gub- 
kabalangkas sa imperyalis- 


g yerno. Napigilan lamang ng ma- 
tang globalisasyon at kaakibat ni- lakas na mga protesta at maagap na pagkilos ng 


Mga tampok sa Hostage crisis, 35 armas nasamsam 
g p larawan ng kabulukan ng BHB, 42 kaaway 


Isyung ito... at kainutilan PAHINA 3 | napatay PAHINA 5 


Gerilyang pagsusulat 
PAHINA 8 


mamamayan ang planong taasan 
ang toll fee sa mga expressway. Sa 
kabila ng napakaraming batikos, 
plano pa rin ng rehimeng taasan 
ang singil sa LRT at MRT. Dagdag 
na pasakit pa sa mamamayan ang 
pagbawas nang malaki sa subsidyo 
ng NFA sa pagbili ng bigas sa mga 
magsasaka at pagpasa nito sa mga 
mamimili. 

Kabayaran din sa utang na loob 
ang pagluklok niya sa makapangya- 
rihang mga pusisyon sa mga kina- 
tawan ng mga imperyalista at kap- 
wa niya malalaking kumprador at 
panginoong maylupa na sumuporta 
sa kanyang kandidatura. Dahil ma- 
rami sa kanila ay may masasamang 
rekord, di nagtagal at sumingaw 
din ang baho ng mga ito. Agad na 
nalantad ang mga dating katiwali- 
an at kinakitaan ng bagong mga 
anomalya at korapsyon ang kilos 
ng ilan sa kanyang hinirang na mga 
susing upisyal. Maaga pa'y sumi- 
ngaw na at lalong tumatampok 
ngayon ang pagbabanggaan ng 
mga paksyon sa loob ng rehimen 
dahil sa magkakaibang pinagsisil- 
bihang pang-ekonomya, paksyunal 
at pansariling interes. Umaabot na 
rin sa milyun-milyong piso ang ha- 
laga ng pagbebenta ng mga pinu- 


EB AYAN 


Taon XLI Blg. 17 Setyembre 7, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


nong upisyal ng bagong rehimen sa 
matataas na pwesto sa antas pam- 
bansa at rehiyon. 

Hindi na naikubli ni Aquino sa 
usapin ng Hacienda Luisita ang 
kanyang makauring paninindigan 
bilang malaking panginoong may- 
lupa. Kunwa'y ayaw niyang 
manghimasok kaugnay ng 4 
Stock Distribution Option KA 
(SDO) ng Hacienda Luisita YM 
Inc. dahil internal lamang NW 
daw na usapin ito sa hanay 
ng mga maysapi sa kor- 
porasyon. Ang totoo'y 
ang kanyang pagiging 
presidente ay kinaka- 
sangkapan ng kanyang “ 
asendero at komprador na 


angkan para mapigilan , 4 Eji 


ang pagpapatupad g 
ng tunay na re- 
porma sa lupa sa EYA 
asyenda, mapag- “ 
ibayo pa ang monopol- 
yong kontrol at pakinabang sa lu- 
pa, at kumita ng bilyun-bilyon sa 
pamamagitan ng pagpapalit-gamit 
dito. Instrumento rin siya ng bu- 
ong uring panginoong maylupa pa- 
ra mapanatili ang kanilang mono- 
polyo sa lupa. Sa gayon, instru- 
mento siya para manatiling atrasa- 


Nilalaman 


Editoryal 
Kabulukan ng rehimeng US-Aquino 
Hostage crisis, larawan ng kabulukan 
Bayad-utang, una sa lahat 
Matatagumpay na TO 
35 armas nasamsam ng BHB 
Mga TO laban sa OBL 
Gerilyang pagsusulat 
Pananalanta ng pasistang estado 
Aktibista ng BM, pinaslang 
Pagpapalawig sa OBL, binatikos 
Pananambang sa mga sibilyan 


Balita 


10 
10 


11 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


do ang kanayunan at api at pinag- 
sasamantalahan ang uring magsa- 
saka. 

Pawi na ang pagpapakitang-tao 
ni Aquino na siya ay naninindigan 
para sa mga reporma at paghahatid 
ng mahusay na gubyerno para raw 

masugpo ang pagrerebolusyon 
P at pakikibaka ng mamamayan. 
} Pangunahin pa rin siyang suma- 
IN - sandig sa dahas militar para 

AN syo ang lumalakas na rebo- 
lusyonaryong kilusan at mga 
pakikibakang bayan. Pinala- 
Nang ng kanyang rehimen ang 
Oplan Bantay Laya hang- 

=% ] gang Enero 31, 2011, ha- 
KA bang binubuo pa ang ba- 


panya ng pagbira sa 
mga hayag na lider masa at akti- 
bista at mga pinaghihinalaang su- 
musuporta sa armadong rebolu- 
syon. Kauupo pa lamang ni Aquino 
ay pito na ang sunud-sunod na na- 
ging biktima ng mga ekstrahudisyal 
na pamamaslang. Nalantad ang 
paggamit ng tortyur bilang pataka- 
ran ng gubyerno. Walang humpay 
ang mga pang-aabusong militar, 
laluna sa kanayunan. Nakakulong 
pa rin ang Morong 43 at wala pang 
kahit isang detenidong pulitikal na 
pinalalaya. 

Walang pagkakaiba ang rehi- 
meng Aquino sa rehimeng Arroyo 
sa mababang prayoridad na ibinibi- 
gay nito sa usapang pangkapaya- 
paan. Inuulit lamang nito ang ma- 
panlinlang at mapanghati na loka- 
lisadong usapang pangkapayapaan. 
Masahol pa'y ipinipilit nito nga- 
yong magkaroon muna ng kagyat 
na tigil-putukan, na dagdag na 
paglabag sa dating mga kasunduan 
at kalakaran. 

Hindi pa man natatapos ang 
unang 100 araw nito sa poder ay 
tuluyan nang nawalan ng saysay 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


ang maliliit at mabababaw na simbolikong pagbaba- 
gong ipinatutupad ni Aquino tulad ng “walang wang- 
wang” sa harap ng naglalakihang mga problema at 
mga anti-mamamayang tunguhin ng bagong gubyer- 
no. Dagdag pa, nagpakita ng walang kapantay na ka- 
inutilan ang rehimeng Aquino sa pagharap nito sa 
hostage crisis na naganap noong Agosto 23 sa Luneta. 

Sa harap ng lahat ng ito, lalo ngayong umaasa at 
nagsusumamo si Aquino sa pagsalba at patuloy na 
pagsuhay ng US sa kanyang paghahari. Sa kanyang 
pagpunta sa US ngayong Setyembre, hinahabol ni 


at pang-ekonomya kapalit ng pagbubukas pa ng ban- 
sa sa higit pang pagbabase ng mga tropang militar ng 
US, higit pang panghihimasok at dagdag pang mga 
konsesyon para makapagkamal ng ibayo pang superga- 
nansya sa bansa ang mga negosyo ng US. Magiging lu- 
bus-lubusan na ang pagkabuslo ng rehimeng Aquino 
sa lambat ng imperyalistang amo nito. 

Ang ipinakikita ngayong pagkabulok, pagkareak- 
syunaryo at pagpapakapapet ng rehimeng Aquino ay 
tuluy-tuloy na sumisira at naghihiwalay dito sa mama- 
mayan at magbibigay-daan sa ibayo pang pagsusulong 


Aquino ang pag-aareglo ng higit pang ayudang militar 


Hostage crisis, larawan ng 
kabulukan at kainutilan 


naghaharing sistema at ng rehimeng Aquino ang madugong kina- 


N'e karima-rimarim na larawan ng kabulukan at kainutilan ng 


labasan ng pangho-hostage sa Maynila noong Agosto 23. Siyam 
ang napatay—walong turistang Tsino mula sa Hong Kong at ang nambi- 
hag na si dating Sr. Insp. Rolando Mendoza. Labindalawang turista pa 


ang nasugatan. 

Si Mendoza ay dating upisyal 
ng PNP na natanggal sa katungku- 
lan dahil sa isinampang kasong 
ekstorsyon laban sa kanya. Ginawa 
raw niya ang pambibihag sa hanga- 
ring maibalik siya sa serbisyo ma- 
tapos di umusad ang kaso. 

Tumampok sa pangyayaring ito 
ang kabulukan at kainutilan ng 
iba't ibang sangay ng gubyerno, 
kabilang ang Ombudsman, ang 
Philippine National Police, ang pa- 
mahalaan sa syudad ng Manila, ang 
Department of the Interior and Lo- 
cal Government 
(DILG), Depart- 
ment of For- 
eign Affairs 
at Commu- 
nications 
Group ng 


rehimeng Aquino, at maging ni Be- 
nigno Aquino III mismo. 

Sa loob ng 11 oras, sunud-su- 
nod na kapalpakan ang ipinakita 
ng PNP at ng gubyernong Aquino 
sa pagharap sa krisis. Ang mas ma- 
aga sanang naresolbang krisis (sa 
pamamagitan man ng pagpapasuko 
o paggupo sa nambihag) ay tuma- 
gal nang ilang oras at humantong 
sa walang kapararakang pakikipag- 
palitan ng putok ng mga pulis sa 
kabila ng wala pang pagtiyak sa ka- 
ligtasan ng mga bihag. 

Nasaksihan ng buong 
bayan at buong 
mundo ang lubos na 
kawalang kahanda- 
an at kakayahan ng 
mga pulis sa pagsa- 
| salba ng mga bihag 


ng rebolusyon at pakikibaka ng mamamayan. ABI 


maaaring sila pa mismo ang naka- 
tama at nakapatay). 

Nakita ng buong mundo kung 
paano naging magulo at inutil ang 
buong gubyerno ni Aquino sa pag- 
harap sa krisis at kung papaano pi- 
nalala ng kapalpakan at kainuti- 
lang ito ang buong krisis. Walang 
presensya at naging papel si Aqui- 
no mismo hanggang sa natapos na 
ang krisis. Ang upisyal niyang tu- 
mutok sa krisis ay si Undersecre- 
tary Rico Puno ng DILG na uma- 
ming walang anumang karanasan 
sa pagharap sa pangho-hostage o 
sa pamumuno sa pulisya. Si Puno 
ay isang malapit na kaibigan ni 
Aquino na nagnenegosyo sa baril 
na itinalaga para mamuno sa PNP, 
katungkulan na inalis sa itinala- 
gang kalihim ng DILG na si Jesse 
Robredo. 

Ang pagkakabiktima ng mga 
dayuhang turista mula sa Hong 
Kong ay lumikha ng usaping diplo- 
matiko sa pagitan ng Pilipinas at 
China. Hindi nakatulong sa pagsa- 
saayos nito ang kabiguan ng Ma- 
lacañang na ipakausap kay Aquino 
ang hepeng administrador ng Hong 
Kong na si Donald Tsang matapos 
ang ilang oras ng paghihintay. 

Matindi at malawak ang galit 
ng mamamayan ng Hong Kong sa 
gubyernong Aquino dahil sa nasak- 
sihan nilang kapalpakang nagresul- 
ta sa pagkamatay ng kanilang mga 
kababayan. Apektado nang malaki 
ang turismo sa bansa matapos 
magbabala ang gubyerno ng China 


3 


laban sa pagbyahe sa Pilipinas. Hindi rin kaagad ti- 
nanggap ng gubyerno ng China ang delegasyon na ipi- 
nadala ng rehimeng Aquino para makipag-usap doon. 
Hinihintay pa nila kung ano ang kalalabasan ng ulat 
at mga hakbangin ng gubyerno ng Pilipinas kaugnay 
ng pangho-hostage. 

Matapos ang pangyayari, kani-kanya na ang mga 
upisyal ng rehimeng Aquino sa paghuhugas-kamay sa 
responsibilidad sa pangyayari. Tumatampok sa mga ito 
ang pagkakahati-hati sa iba't ibang paksyon ng gub- 
yernong Aquino. Ang kawalan ng koordinasyon sa pa- 
gitan ng pangunahing mga upisyal ng DILG na sina 
Robredo (na nagmula sa grupong “Balay” na hawak ng 


Liberal Party) at Puno (na tao naman ng grupong “Sa- 
mar” na hawak ng Kamag-anak, Inc.) gayundin sa iba 
pang ahensya ay nagresulta sa magulong pagharap ng 
gubyerno sa krisis. 

Nalantad dito ang kabulukan sa sistema ng pagta- 
talaga at paghawak sa responsibilidad ng mga upisyal 
at ang kawalang responsibilidad at pagsubaybay ng 
nakatataas na nagresulta sa kaguluhan sa pagharap sa 
naganap na krisis. Kaya naman ngayo'y mabilis na na- 
lalaglag ang mga palamuting ibinalot kay Aquino no- 
ong panahon ng eleksyon. Dismayadong-dismayado 
ang marami sa mga umasang maghahatid ng pagbaba- 
go si Aquino. ABI 


Bayad-utang, una sa lahat 


syong panlipunan, taliwas sa gusto nitong palabasin. Sa inihapag 


H indi prayoridad ng rehimeng Aquino ang pagbibigay ng serbi- 


ni Benigno Aquino III na badyet para sa 2011, pinakamalaki pa 
rin ang inilaan nito para sa pagbabayad ng utang, katulad ng mga nag- 


daang rehimen. 

Sa panukalang P1.645 trilyong 
pambansang badyet, P357.1 bilyon 
o 22% ang nakalaan sa pagbabayad 
ng interes pa lamang ng utang. 
Mas mataas ito nang P80.9 bilyon 
(halos 30%) kumpara sa inilaan 
noong nakaraang taon. 

Ipinapanukala ring itaas ang 
badyet ng AFP nang 18% at ang 
badyet para sa Priority Develop- 
ment Assistance Fund na mas kila- 
la bilang pork barrel mula P10.9 
bilyon ngayong taon tungong 
P24.8 bilyon sa 2011. 

Di nakuntento si Aquino sa da- 
ting P800 milyon at ginawa nang 
buong P1 bilyon ang “contingency 
Jund" na direktang hahawakan niya 
at siya ngayong pinakamalaking 
pork barrel. Bukod pa rito'y minan- 
tine pa rin niya ang kwestyunab- 
leng P500 milyon pondong uma- 
no'y pang-intelidyens ng Presiden- 
tial Anti-Organized Crime Task 
Force (PAOCTF) kahit wala na ito sa 
direktang pangangasiwa ng Ma- 
lacañang. 

Sa kabilang banda, nakatak- 
dang bumaba nang 3.5% ang bad- 
yet para sa serbisyong pangkalusu- 
gan (mula P40 bilyon ngayong ta- 


4 


on tungong P38.6 bilyon). Upang 
itago ito, ipinagmamayabang ni 
Aquino na dadagdagan niya ang 
badyet para sa programa ng pagba- 
bakuna at pasilidad para sa mga 
bagong panganak. 

Gayundin ang ipinagmamalaki 
ni Aquino na maglalaan ang kan- 
yang rehimen ng P1.5 bilyon para 
sa tubig na maiinom sa mahihirap 
na komunidad. Ang totoo, binawa- 
san ng rehimen ang badyet para sa 
water resources development at 
pagkontrol ng baha nang P4 bilyon 
o 22%. Malinaw ang pagsisinunga- 
ling at panloloko ni Aquino sa ga- 
nitong klaseng pagpapahayag ng 
mga piling detalye. 

Malinaw ang tunguhin ng rehi- 
meng Aquino na ipaubaya na la- 
mang sa pribadong sektor ang pag- 
tatayo at paglalatag ng mga im- 
prastrukturang kailangang-kaila- 
ngan ng mamamayan. Bumaba ang 
inilaan para sa agrikultura at re- 
pormang agraryo (kinaltasan ng 
P23.1 bilyon o 26%.). Kinaltasan 
din ang para sa kuryente at enerhi- 
ya nang P3.4 bilyon o 65% at para 
sa mga kalsada at transportasyon 
nang P7.9 bilyon o 5%. Nagsingit 


si Aquino ng P21.7 bilyon para sa 
suportang pampinansya sa mga 
programang private-public partner- 
ship. Dahil walang detalye ang pro- 
bisyong ito, bulnerable ito sa ko- 
rapsyon. 

Dinagdagan ang badyet para sa 
edukasyon, pangunahin para sa 
matagal nang pangangailangan pa- 
ra sa konstruksyon ng mga bagong 
klasrum at pagkuha ng dagdag na 
mga guro. Naglaan ng P206.3 bil- 
yon para sa batayang edukasyon 
mula P172.9 bilyon nitong taon. 
Pero kulang pa rin ito nang halos 
P100 bilyon para matugunan ang 
mga problemang kinakaharap ng 
sistema ng edukasyon sa ngayon. 
Masahol pa, kapalit nito ay bina- 
wasan ang badyet para sa mga 
pampublikong unibersidad at kole- 
hiyo. Ang University of the Philip- 
pines, halimbawa, ay tatanggap na 
lamang ng P5.5 bilyon mula sa 
P6.9 bilyong inilaan nitong taon o 
mas mababa nang 26%. 

Maliit lang umano ang naidag- 
dag sa pambansang badyet para sa 
susunod na taon kumpara ngayong 
taon. Ayon sa DBM, ito ay dahil iti- 
tigil muna ng gubyerno ang pagta- 
tayo ng mga bagong imprastruktu- 
ra at pagkuha ng mga bagong em- 
pleyado. Sa gayon, walang maaasa- 
hang pagbabago sa mga sahod at 
sweldo ng mga kawani at hindi ma- 
giging regular ang mga kaswal at 
kontraktwal na nagtatrabaho sa 
iba't ibang ahensya ng gubyerno. Œ 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB a 


(a 


“mail 
"a 


"R 


no AN Ai 


ba ES 


35 armas nasamsam ng BHB, 
42 kaaway napatay 


35 armas kabilang ang isang K3 light machine gun sa matatagum- 


N sms ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng hindi bababa sa 


pay na aksyong militar nito laban sa mga armadong galamay ng 
rehimeng US-Aquino mula noong huling hati ng Agosto hanggang unang 


araw ng Setyembre. 


Nagtala rin ng 42 patay at 16 
na sugatan sa panig ng kaaway ka- 
bilang ang tatlong mataas na upis- 
yal ng pulis at militar (isang tin- 
yente ng Philippine Army at dala- 
wang hepe ng pulisya). Sa kabilang 
banda, isang babaeng Pulang man- 
dirigma ang magiting na nagbuwis 
ng kanyang buhay sa mga labanang 
ito. 

Taliwas sa palaging iniuulat ng 
mga propagandista ng kaaway, 
ipinapakita sa mga labanang ito 
ang tumataas na kakayahan ng 
mga yunit ng BHB. 

Sa Negros. Naghakot ng dala- 
wampu't isang armas ang BHB nang 
salakayin nila ang isang detats- 
ment ng Delta Coy ng 12th IB CAD- 
RE Battalion sa Barangay Bug-ang, 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


bayan ng Toboso, Negros Occiden- 
tal noong Agosto 28 ng hapon. 
Ang nasamsam na mga sandata ay 
kinabibilangan ng 11 ripleng Ga- 
rand, walong M14 at dalawang 
M16, bukod pa sa mga bala, uni- 
porme at combat boots. 

Katatapos lamang mag-opera- 
syon ang mga tropa ng detatsment 
na ito nang salakayin sila ng mga 
Pulang mandirigma ng Roselyn “Ka 
Jean” Pelle Command ng BHB sa 
Northern Negros Guerrilla Front. 
Bago ito, inaresto nila si Sgt. Efra- 
im Bagonoc, kumander ng detats- 
ment, sa isang sabungan sa Sityo 
Pulangyan, Barangay Bug-ang. 

Ayon kay Ka Cecil Estrella, ta- 
gapagsalita ng kumand, nang dal- 
hin nila ang upisyal ng militar sa 


detatsment ay tinangka nitong 
agawin ang armas ng isang Pulang 
mandirigma nang nasa tarangkahan 
na sila ng kampo. Dito na nangyari 
ang labanan na ikinamatay ng sar- 
hento at ikinasugat ng dalawang 
elemento ng CAFGU. Kaagad na du- 
mating ang reimporsment ng BHB 
na lulan ng isang trak at sumuko 
ang nasorpresang mga paramilitar. 

Nangyari ang taktikal na open- 
sibang ito ilang araw lamang mata- 
pos magyabang si Maj. Gen. Vicen- 
te Porto, hepe ng 3rd ID, na lub- 
hang mahina na ang BHB sa Negros 
at Panay. 

Sa Davao Oriental. Labingwa- 
long (18) sundalo ang napatay at 
sampung iba pa ang malubhang 
nasugatan sa dalawang pananam- 
bang ng mga Pulang mandirigma 
ng Conrado Heredia Command- 
Front 20 ng BHB noong Agosto 27 
at 28. 

Ang mga inambus na sundalo 
ay kabilang sa mga tropa mula sa 
25th IB, 67th IB ng 1001st Infant- 
ry Brigade at mga elemento ng 
Scout Ranger Company na naglu- 
lunsad ng laking-brigadang opera- 
syong sumasaklaw mula kabundu- 
kan ng Cateel at Boston hanggang 
sa Mt. Diwata Range sa Diwalwal, 
Monkayo, Compostela Valley noong 
huling bahagi ng Agosto. Layon ng 
malakihang operasyong ito na li- 
nisin ang erya para sa operasyon 
ng malalaking kumpanya sa pagto- 
troso at ng malalaking kumpanya 
sa pagmimina. 

Sinuyod ng isang platun ng 
28th IB ang interyor na bahagi ng 
Boston ngunit hinambalos sila ng 
BHB. Tinambangan ng mga Pulang 
mandirigma ang mga kaaway sa Ba- 
rangay Sumilao bandang alas-3 ng 
madaling araw noong Agosto 27. 
Sampu ang napatay at lima ang na- 
sugatan sa panig ng AFP. 

Kinabukasan, Agosto 28, gina- 
lugad naman ng komposit na pwer- 


5 


Kr MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


sa ng 67th IB at SRC ang erya ng 
BHB. Pero pagdating nila sa Sityo 
Buko-Buko, Abijod, Cateel, sinala- 
kay sila ng nag-aabang na mga 
pwersa ng BHB. Nagsimula ang la- 
banan bandang alas-3 ng hapon at 
nagtagal ito nang 45 minuto. Walo 
ang nakumpirmang patay sa ka- 
away at limang iba pa ang malub- 
hang nasugatan. 

Taliwas sa pahayag ng AFP sa 
midya, walang kaswalti sa panig ng 
BHB. Ligtas silang nakaatras bago 
dumating ang reimporsment ng ka- 
away, ayon kay Ka Roel Agustin II, 
tagapagsalita ng Conrado Heredia 
Command-Front 20. 

Sa Davao City. Naglunsad ng 
dalawang magkasunod na aksyong 
militar laban sa mga tropa ng 69th 
at 60th IB sa Paquibato District 
ang 1st Pulang Bagani Company ng 
BHB sa Southern Mindanao Region. 
Pinasabugan noong Agosto 31 ng 
isang demolition team ng 1st PBC 
ang mga tropa ng 69th IB sa pamu- 
muno ni Lt. Ryan Belis sa Sityo 
Nursery sa Barangay Malabog. Ki- 
nabukasan, hinaras ng isa pang de- 
molition team ng 1st PBC ang isang 
kolum ng 1003rd Brigade ng AFP na 
kinabibilangan ng mga tropa ng 
60th IB at mga elemento ng Baha- 
ni Long Range Platoon-Alamara sa 
Sityo Quiambao, Barangay Lower 
Mapula. Bilang ganti, inistraping 
ng dalawang helikopter ang buong 
paligid nang kunin ng dalawa pang 
helikopter ang mga sundalong na- 
patay at nasugatan. Dinala ang 
mga patay sa isang punerarya sa 
Panabo City. 

Hindi maitago ng kaaway ang 
kanilang mga kaswalti at inamin 
nilang nagtamo umano sila ng da- 
lawang patay (isang sundalo ng 
Philippine Army at isang elemento 
ng CAFGU) at dalawang iba pa ang 
ginagamot sa isang ospital. 

Dalawang buwan nang binu- 
bugbog ng matitinding operasyong 


6 


militar ang Paquibato. Bukod sa 
60th at 69th IB, kasama rin ang 
mga tropa ng 84th IB at mga ele- 
mento ng grupong vigilante na Ala- 
mara na kinuha pa mula sa Talai- 
ngod, Davao del Norte at ginagamit 
ng 1003rd Brigade para manalasa 
sa mga komunidad ng Lumad at 
setler sa Paquibato at iba pang ka- 
nugnog na lugar. 

Sa Bukidnon. Tatlong elemen- 
to ng 4th ID ang napatay nang 
tambangan sila ng mga Pulang 
mandirigma sa ilalim ng Boyboy 
Roa Command sa Sityo Gamit, Ba- 
rangay Sta. Filomena sa bayan ng 
Quezon noong Agosto 26. 

Sa Northern Samar. Limang 
M16 at tatlong pistola ang nasam- 
sam ng mga Pulang mandirigma ng 
Rodante Urtal Command (RUC) ng 
BHB nang malipol nila sa isang am- 
bus ang walong pulis sa Imelda, 
Catarman noong Agosto 21. 

Pinasabugan ng bomba ng mga 
gerilya ang sasakyan ng mga pulis 
na magreresponde sana sa isang 
ulat na may pinatay na isang upis- 
yal ng barangay. Kabilang sa mga 
napatay si Sr. Insp. Nicasio San An- 
tonio, pangalawang hepe ng puli- 
sya ng Catarman. 

Ayon kay Ka Amado Pesante, 
tagapagsalita ng RUC, bago nang- 
yari ang ambus ay pinarusahan ng 
BHB sa salang pang-eespiya si 
1/Sgt. Rolando de Guia ng 63rd IB. 
Naging kublihan niya ang pagiging 
upisyal ng barangay habang akti- 
bong naglalatag ng mga lambat 
paniktik sa Catarman. Dati rin si- 
yang malupit na tagapagsanay ng 
CAFGU sa ilalim ng 19th IB. Isang 
kalibre .45 pistola ang nasamsam 
sa kanya. 

Sa Agusan del Sur. Isang K3 
light machine gun at dalawang M16 
ang nasamsam ng mga Pulang 
mandirigma ng Alejandro Lanaja 
Command (ALC)-BHB sa isang 15- 
minutong reyd sa himpilan ng 26th 


IB sa Barangay La Fortuna, Veruela 
noong Agosto 24. Maliban sa mga 
armas, nasamsam din ang 1,800 na 
bala at sampung bala ng M203. Li- 
mang sundalo ang napatay at isa 
ang nasugatan. 

Ayon kay Ka Aris Francisco, ta- 
gapagsalita ng ALC-BHB, ang ak- 
syong militar na ito ay parusa sa 
matitinding paglabag ng yunit na 
ito sa karapatang-tao. Isang araw 
matapos ito, dalawang sundalo pa 
ng nasabing yunit at isang elemen- 
to ng CAFGU ang napatay nang 
tambangan ng mga Pulang gerilya 
habang nagpapatrulya. 

Sa Sorsogon. Isang sundalo ng 
Special Operations Team (SOT) ng 
49th IB ang napatay at isa rin ang 
nasugatan nang ambusin ng mga 
mandirigma ng BHB sa Barangay 
Sangat, Gubat noong Agosto 22. 
Kilala sa matitinding paglabag sa 
karapatang-tao ang nasabing yu- 
nit. Nakumpiska ang isang kalibre 
.45 pistola at mga bala. 

Sa Surigao del Sur. Nasapol ng 
isang isnayper ng BHB-Larangan 19 
si Insp. Christoper Mazo, hepe ng 
pulisya ng bayan ng Lianga, ha- 
bang nasa sasakyan noong gabi ng 
Agosto 21. Ang sasakyan niya ay 
kabilang sa isang komboy ng li- 
mang sasakyang may lulang mahi- 
git 50 pinagsanib na pwersa ng 
Philippine Army at PNP sa Kolam- 
bogan Spar, Diatagon, bayan ng Li- 
anga. 

Sa Misamis Oriental. Napatay 
ang pusakal na operatiba ng Mili- 
tary Intelligence Battalion ng 4th 
ID na si S/Sgt. Elmo Penar nang 
barilin ito ng isang tim ng parti- 
sano ng BHB sa Napaliran, Balinga- 
sag noong Agosto 15. Nasamsam 
ang kanyang pistolang kalibre .45. 
Pinarusahan din ang kanyang badi- 
gard at asset sa paniktik. Si Penar 
ang utak sa pagkakadakip sa dala- 
wang myembro ng BHB noong 
2006. [AB] 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB WK 


Sasalubungin ng mga taktikal na opensiba 
ang pagpapalawig ng OBL--Ka Oris 


S 


asalubungin ng mas maligting at malawakang mga taktikal na 
opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang pagpapalawig sa 
Oplan Bantay Laya (OBL) hanggang Enero 31, 2011, ani Jorge “Ka 


Oris” Madlos, tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao. 


Lalong iigting ang mga taktikal 
na opensibang ito habang ipinag- 
tatanggol ng BHB at mga rebolu- 
syonaryong mamamayan ang kani- 
lang mga tagumpay, ani Ka Oris. Sa 
katunayan, sa Mindanao lamang ay 
nakapaglunsad ang mga yunit ng 
BHB ng 50 taktikal na opensiba 
mula Hulyo hanggang Agosto---20 
sa Southern Mindanao Region 
(SMR), 27 sa Northeastern Minda- 
nao Region (NEMR) at tatlo sa Far 
South Mindanao Region at North 
Central Mindanao Region. 

Pinakamatingkad sa mga atriti- 
bo at anihilatibong atake ng BHB 
sa SMR ang reyd noong Agosto 24 
sa Barangay La Fortuna, Veruela, 
Agusan del Sur. Nawalan dito ang 
reaksyunaryong gubyerno ng isang 
tinyente at apat na sundalo ng 
26th IB. Nakasamsam ang mga Pu- 
lang mandirigma ng isang K3 light 


machine gun, dalawang M16 at 
mga bala. Noon ding Agosto, ti- 
nambangan at napatay ang dala- 
wang sundalo ng Division Recon- 
naissance Company kasama ang 
isang sagadsaring lider ng parami- 
litar na Bagani Force. Nakumpiska 
sa kanila ang dalawang M16. 

Halos walang patlang din ang 
mga labanan sa mga bulubundu- 
king erya ng Davao City; sa mga 
bayan ng Maragusan, New Bataan 
at Monkayo sa Compostela Valley: 
sa mga bayan ng Mati, Baganga at 
Cateel sa Davao Oriental: sa New 
Corella, Davao del Norte, sa Davao 
del Sur: at sa North Cotabato. 

Nakapagtala naman ng 27 tak- 
tikal na opensiba ang BHB sa NEMR 
habang halos lahat ng mga bayan 
sa apat na prubinsya nito ang ina- 
atake ng mga pasistang tropa. Da- 
lawang magkasunod na ambus ang 


N 
| 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


inilunsad ng BHB noong Agosto 
13. Ang una ay laban sa mga sun- 
dalo ng Scout Ranger Company 
(SRC) sa Purok 5, Barangay Pia- 
ning, Butuan City. Kasunod nito ay 
tinambangan ang mga elemento ng 
30th IB sa Lusong, Barangay Pu- 
ting Bato, Cabadbaran City. Apat 
na patay at anim na sugatan ang 
kaswalti ng kaaway. 

Noong Agosto 28, inatake ng 
tatlong tim ng BHB ang limang 
umaatakeng kolum ng pinagsa- 
mang mga pwersa ng 14th SRC, 
75th IB at SWAG (Special Warfare 
Group). Ang halos isang brigadang 
pwersa ng kaaway na ito ang sapi- 
litang umokupa sa magkalapit na 
komunidad ng Palonpon at Bori- 
ngon sa Barangay Mahaba, Mariha- 
tag, Surigao del Sur. Nagtamo ang 
kaaway ng limang patay at tatlong 
sugatan. 

Sa buwan lamang ng Agosto, 
nakapaglunsad ng tatlong aksyong 
militar ang mga Pulang mandirigma 
sa Far South Mindanao Region. No- 
ong Agosto 3, hinaras nila ang tro- 
pa ng 39th IB sa Dungan Pekong, 
Matan-ao, Davao del Sur. Kinabuka- 
san, pinarusahan nila ang isang 
ahenteng paniktik ng militar at no- 
ong Agosto 8, tinambangan ng 
BHB ang pwersa ng 27th IB sa Da- 
tal Blao, Columbio, Sultan Kudarat. 

Hindi rin pinagpahinga ng huk- 
bong bayan sa North Central Min- 
danao Region ang mga nag-oopera- 
syong batalyon na nasa ilalim ng 
1st Tabak Division ng Western Min- 
danao Command. Umaabot sa 24 na 
sundalo ang naitalang napatay sa 
iba't ibang taktikal na opensiba at 
engkwentro sa rehiyon mula Abril 
hanggang Agosto. ABI 


7 


Gerilyang pagsusulat 


Masigla kapwa ang paglikha ng rebolusyonaryong sining at ang rebolu- 
syonaryong peryodismo kahit sa gitna ng makilos na manera ng pakikidig- 
mang gerilya. Sumusunod ang personal na karanasan ng isang Pulang 
mandirigma at manunulat sa kanyang pakikihamok kapwa sa landas ng ar- 
madong pakikibaka at rebolusyonaryong kultura. 


hahanda para tambangan ang posibleng reimporsment ng kaaway, 
tumityempo si Ka Agos na kunin ang kanyang bolpen at tinagu- 
tagong papel na pang-grade four sa kanyang bakpak. At kung gaano ka- 
bilis ang kanilang pagdisarma sa mga gwardya ng isang plantasyon ng 
saging, nag-umapaw naman ang mga mapanlikhang salita sa kanyang 


H abang umaatras galing sa isang aksyong militar at habang nag- 


isipan upang maisulat ang isang kwentong pambata. 


Isang araw pang pag-atras pa- 
tungo sa isang ligtas na lugar at 
natapos ni Ka Agos ang “Ang Nasa- 
ag nga Aninipot” (Ang Naligaw na 
Alitaptap) na isinama sa isang ka- 
lipunan ng mga akdang pampaniti- 
kan para sa pagdiriwang ng ika-40 
anibersaryo ng Partido Komunista 
ng Pilipinas. 

Ipinakikita nito kung paanong 
umuusbong sa sinapupunan ng dig- 
mang bayan ang mga malikhaing 
sulat. Nakasanayan na ni Ka Agos 
na magsulat kahit walang lamesa o 
tahimik na lugar (bagamat tahimik 
naman ang kanilang pag-atras) at 
kahit sa gitna ng maraming aktibi- 
dad. Ipinakita niya ang nagawang 
pag-angkop ng isang rebolusyonar- 
yong manunulat sa nagbabagu-ba- 
gong sitwasyon ng umiigting na 
digmaan, kung saan ang pagiging 
makilos ay siya nang buhay ng 
isang Pulang mandirigmang kagaya 
niya. Napakadalang ng pamamahi- 
nga, aniya. 


“Kahit saan, kahit kailan, at ka- 
hit sa anong sitwasyon,” natutu- 
wang sinabi ni Ka Agos. “Kung sa- 
an-saan ako nagsususulat.” Nari- 
yang nakaupo lamang siya sa isang 
sako ng bigas sa kusina ng kampo 
para sa isang Batayang Kursong 
Pampartido (BKP) at hindi alintana 
ang ingay ng mga kasama at ma- 
sang taguyod na nagsisibak ng ka- 
hoy at nagluluto ng monggo. Nai- 
sulat niya ang dalawang maikling 
kwento na kanyang isinumite para 
sa isang palihan sa panitikan na 
isinagawa ng istap ng Ulos ilang 
taon na ang nakararaan. Sa iba 
pang mga sitwasyon (kadalasa'y sa 
mga pamamahinga sa lakaran o 
pagkatapos ng gawaing masa), 
kanyang nadugtungan ang nasa- 
bing mga kwento ng mga kaugnay 
pang kwento at nabuo sa ngayon 
ang isang maikling nobela na nag- 
hihintay lamang na maililimbag. 

Sa katunayan, ang pagsusulat 
ay maaaring gawin kahit sa hindi 
pirming lugar. Pwede 
itong gawin sa gerilya 
o makilos na pa- 
mamaraan ka- 
hit sa kalun- 
suran, ayon 
naman kay Ka 
Zel, isang orga- 
nisador ng sektor ng 
kababaihan na inimbitahan 
sa isang press work ng Asdang, 


ang pahayagang masa ng Far South 
Mindanao Region. 

Nariyang palipat-lipat sila ng 
mga bahay habang papalakas ang 
pagbuhos ng ulan kasabay ng pag- 
kidlat at pagbaha sa kanilang dina- 
raanan patungo sa iba na namang 
bahay sa isang komunidad. Ito'y 
matapos silang tumanggap ng im- 
pormasyong may dinakip na isang 
organisador. Dahil hindi pa mali- 
naw ang sitwasyon, hindi kaagad 
sila nakapagpatuloy sa pagsusulat 
at nakipagkwentuhan muna sa ma- 
sa na naghain sa kanila ng mainit 
na kape. Ngunit nang malamang 
hindi naman pala totoo ang nasa- 
bing pagdakip, kani-kanya nang 
naglabasan ng laptop at bolpen at 
papel. May isa na sa plantsahan na 
nagsulat. Sa katunayan, nakapag- 
susulat siya noon kahit nakaupo la- 
mang sa sahig, aniya. 

Ngunit sabi ni Ka El, na isa sa 
mga patnugot ng nasabing pahaya- 
gan, na kahit gerilya ang sitwasyon 
ng pagsusulat, mahigpit pa rin da- 
pat ang pagtangan sa prinsipyo ng 
kolektibong pagsusulat at kolekti- 
bong pagrepaso (o pag-edit) sa 
mga artikulo para matiyak na hindi 
lamang maayos ang estilo kundi 
wasto rin ang linyang pampulitika 
ng katha. Pinag-uusapan muna sa 
kolektibong pagpaplano ang lalam- 
nin at sa kolektibong pagrepaso 
ang mismong natapos na akda. 

Dagdag pa, sa kabila ng kakula- 
ngan ng istap sa nasabing pahaya- 
gan, madali pa ring makapaglabas 
ng pahayagan kung titipunin ang 
mga manunulat sa iba't ibang sek- 
tor gaya ng kababaihan at kabata- 
an, at bubuuin ang isang taktikal 
na grupo ng mga manunulat. Bu- 
kod sa mapahuhusay ang kakaya- 
han ng bawat isa sa kolektibong 
pagsusulat, maibabahagi rin nila 
ang ganitong kakayahan sa kani- 
lang pinanggalingang sektor. Sa 
ganito'y mas lalo pang darami ang 
manunulat na nagsisilbi sa rebolu- 
syonaryong kilusan. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


ii 


Aktibista ng Bayan Muna, pinaslang 


Samantala, dalawang kabataan sa Samar ang sapilitang ginawang gi- 
ya ng militar at pinalabas na mga nagsisukong rebelde. Sa Misamis 
Oriental, winasak ng mga nag-ooperasyong sundalo ang sistema sa 


[e kasapi ng Bayan Muna (BM) sa Eastern Samar ang pinaslang. 


na suplay ng tubig. Dalawang kilo- 
metro ang layo ng pinagmumulan 
ng tubig at nagtiyaga ang mama- 
mayan ng sityo na gumawa ng mga 


tubig sa isang liblib na baryo. 

Agosto 25. Pinagbabaril ng pi- 
naghihinalaang elemento ng death 
squad ng militar si Casiano Abing, 
56, kasapi ng partidong Bayan Mu- 
na (BM) sa Eastern Visayas noong 
Agosto 25 ng gabi sa kanyang ba- 
hay sa Barangay 5, Poblacion, Ba- 
langiga, Eastern Samar. 

Si Abing ay nagtamo ng limang 
tama ng bala. Dinala muna siya sa 
isang pagamutan sa Balangiga at 
kalaunan, sa St. Paul's Hospital sa 
Tacloban City, Leyte pero namatay 
siya nang dumating dito matapos 
ang isa't kalahating oras na byahe. 
Siya ang ikaanim na aktibistang pi- 
natay makaraang umupo si Benigno 
Aquino III bilang pangulo ng ban- 
sa at ika-121 biktima ng ekstrahu- 
disyal na pamamaslang sa Eastern 
Visayas mula noong 2001. 

Ayon kay Atty. Katrina Castillo, 
pinuno ng documentation and legal 
services ng Katungod-Sinirangan 
Bisayas, lokal na sangay ng Karapa- 
tan, si Abing ay naging aktibo sa 
pangangampanya noong nakaraang 
eleksyon para sa BM at sa kandida- 
tura sa Senado nina Satur Ocampo 
at Liza Maza. Dagdag pa ni Castil- 
lo, bago patayin, napansin ng bik- 
tima na minamanmanan siya. 

Agosto 13. Winasak ng mga 
tropa ng 8th IB at Division Recon- 
naissance Company ng 4th ID ang 
lokal sa sistema ng tubig sa Sityo 
Salahon, Barangay Alipuaton, Sa- 
lay, Misamis Oriental dahil sa para- 
tang na proyekto ito ng Bagong 
Hukbong Bayan. 

Ayon kay Ka Cesar Renerio, ta- 
gapagsalita ng National Democrat- 
ic Front sa North Central Mindanao 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


tubong yari ng pinagdugtung-dug- 
tong na kawayan para 
magkaroon ng tubig ang 
si”. bawat bahay. 

NG Iginigiit ngayon 
ng mga taga-Sityo 
Salahon sa Philippine 
Army na bayaran ang 
nasirang sistema ng tu- 
big at parusahan ang 
mga upisyal na respon- 
sable sa pagkawasak ni- 


Region, galit na galit 
ang mga residente ng 
Sityo Salahon na nag- 
tiyagang magbuo ng 
sistema ng tubig ma- 
tapos balewalain ng 
lokal na reaksyunar- eL 
yong gubyerno ang i 
kanilang matagal 
nang kahilingang 
magkaroon ng maayos @ 


Mag-inang Oliveros, ibinalik sa PGH 


binalik sa Philippine General Hospital (PGH) sina Carina Judilyn 

Oliveros at ang kanyang sanggol mula sa Camp Bagong Diwa sa 
Bicutan, Taguig City nitong Agosto 30 alinsunod sa utos ng Morong 
Regional Trial Court (MRTC). 

Ang desisyon ng MRTC ay bunsod ng patuloy na pagkilos ng ti- 
naguriang Morong 43 at mga sumusuporta sa laban nila. Naglunsad 
ng hunger strike ang mga detenidong manggagawang pangkalusu- 
gan mula Agosto 21 para batikusin ang patuloy na paglabag sa ka- 
nilang karapatang-tao at di pagpapatupad ng batas sa kanilang ka- 
so. Tinutulan din nila ang di makatao at di makatarungang desisyon 
ng mababang hukuman na ibalik sa kulungan ang mag-ina. 

Nanganak si Oliveros noong Hulyo 22 sa PGH. Noong Agosto 20 
ay pwersahan siyang ibinalik sa Camp Bagong Diwa kasama ang 
kanyang bagong silang na sanggol. 

Iniutos ng korte ang pagbabalik ng mag-ina sa PGH nang mag- 
apela ang mga abugado ni Oliveros. Subalit naantala ito nang li- 
mang araw dahil sadyang pinabagal ng Bureau of Jail Management 
and Penology ang implementasyon ng kautusan. 

Mananatili ang mag-ina sa PGH sa loob ng tatlong buwan. 

Samantala, iginigiit ni Sen. Pia Cayetano, tagapangulo ng Com- 
mittee on Youth, Women and Family Relations ng Senado na pahin- 
tulutan ng korte si Oliveros na palawigin pa nang tatlong buwan 
ang kanyang pananatili sa PGH. Ito ay para mapasuso niya ang kan- 
yang anak nang anim na buwan. Sabi ng senadora, inirerekomenda 
ng World Health Organization ang eksklusibong pagpapasuso sa ba- 
gong silang na mga sanggol nang di bababa sa anim na buwan. [8 


Franz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


to. 

Hulyo. Pinahirapan at ginawang mga giya sa mga 
operasyong militar ng 34th IB ang magkapatid na Ce- 
sar at Juanito Gabac. Sila ay mga ordinaryong kabata- 
ang magsasaka ng Barangay Anagasi, Paranas, Samar, 
ayon kay Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng Nation- 
al Democratic Front-Eastern Visayas. 

Ipinrisinta ng 8th ID sa midya noong Agosto 16 
ang magkapatid bilang mga kasapi umano ng BHB na 
nagbalik-loob daw sa gubyerno. Ang totoo, ani Fr. Sa- 
las, ang magkapatid kasama ang kanilang inang si Lu- 


34th IB sa pamumuno ni Lt. Col. William Peñafiel. 

Ayon sa militar, ang magkapatid ay nagsalong ng 
kanilang mga armas dahil “napagod” na sila sa arma- 
dong pakikibaka at “nakikipagtulungan” na sa pama- 
halaan. Gawa-gawang kwento lamang ito ni Lt. Col. 
Peñafiel, ani Fr. Salas, dahil hindi naman nakuha sa 
dalawang kabataan ang mga armas na ito. Nakuha ang 
mga armas sa isang temporaryong pinagtaguan ng 
BHB at pilit na ipinaako ito sa magkapatid. 

Hindi binigyan ng pagkakataong madepensahan 
ng magkapatid na Gabac ang kanilang mga sarili o ma- 


cia ay dinukot noong Hulyo 25 ng mga elemento ng 


kakuha man lamang ng abugado, sabi ni Fr. Salas. [EB 


Pagpapalawig sa OBL, mariing binatikos 


papalawig ng rehimeng US-Aquino sa Oplan Bantay Laya (OBL) 


U maani ng matitinding batikos mula sa iba't ibang sektor ang pag- 


hanggang Enero 31, 2011. 

Nagtapos ang OBL noong Hun- 
yo 30 pero bigo ito sa layunin ng 
AFP na durugin ang Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB). Sa proseso ng 
pagpapatupad nito, nakapagtala 
ang grupong Karapatan ng 1,206 
dokumentadong kaso ng mga eks- 
trahudisyal na pamamaslang, 205 
kaso ng mga pagdukot na kagaga- 
wan ng militar at iba pang arma- 
dong pwersa ng estado at marami 
pang kaso ng pagtortyur at panggi- 
gipit. 

Sa kabila ng malawak na pag- 
batikos sa OBL1 at 2, inianunsyo ni 
Chief of Staff Gen. Ricardo David 
ng AFP noong Agosto 15 na palala- 
wigin pa ito nang anim na buwan. 
Para maging epektibo umano ito, 
tututok daw ang militar sa pagtu- 
turo ng kahalagahan ng karapa- 
tang-tao. 

Malaking pambabaluktot ito, 
ani Marie Hilao-Enriquez, tagapa- 
ngulo ng Karapatan, dahil ang mga 
itinuturong lumalabag sa karapa- 
tang-tao ang siya pang magtuturo 
sa mamamayan ng kahalagahan ni- 
to. Gusto ni Benigno Aquino III na 
basta na lamang tanggapin ng ma- 
mamayan ang programang counter- 
insurgency ng kanyang rehimen sa 


10 


kabila ng mga duguang kamay ng 
militar. Imbes na parusahan ang 
mga nagkasala ay kinukunsinti pa 
sila ngayon ng pangulo, dagdag ni 
Enriquez. 

Mangangahulugan lamang na 
sa ekstensyon ng OBL ay magpapa- 
tuloy ang mga malawakang kam- 
panyang militar at pananalasa sa 
malawak na kanayunan sa bansa, 


sabi ni Renato Reyes, pangkalaha- 
tang kalihim ng Bagong Alyansang 
Makabayan (BAYAN). 

Naghahasik ngayon ng lagim 
ang mga tropa ng militar, pulisya, 
paramilitar at mga pribadong huk- 
bo ng mga warlord-pulitiko at ma- 
lalaking negosyong kumprador at 
dayuhan sa mga prubinsya ng Da- 
vao, Compostela Valley, mga pru- 
binsya ng Samar, sa isla ng Negros, 
mga prubinsya ng Bicol at sa Auro- 
ra sa Central Luzon. ABI 


Pananambang sa mga sibilyan sa 
Masbate, kinundena ng NDF 


inundena ni Kasamang Gregorio Bañares, tagapagsalita ng Na- 
tional Democratic Front-Bicol ang pananambang sa limang si- 


bilyan sa Sityo Landing, Barangay Bolod, San Pascual, Masbate no- 
ong Agosto 28. Sa kanyang pahayag sa midya noong Agosto 30, si- 
nabi ni Bañares na ayon sa panimulang pagsisiyasat ng Jose Rap- 
sing Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Masbate, may kaugna- 


yan sa maruming away ng mga pulitiko ang motibo sa pananambang 
at walang kinalaman ang anumang yunit ng BHB sa insidente. 
Binatikos ng tagapagsalita ng NDF-Bicol ang malisyoso at wa- 
lang batayang pahayag ng Philippine National Police (PNP) at 
Armed Forces of the Philippines (AFP) na nagpapahiwatig na naki- 
kipagsabwatan umano ang BHB sa ilang pribadong hukbo ng mga 
pulitiko sa Masbate. Layunin ng paninirang ito na takpan ang inu- 
til at walang kwentang kampanya ng militar at pulisya na buwagin 
ang mga pribadong hukbo sa Masbate, ani Bañares. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


Araw ng mga desaparecido, 
ginunita 


NAGLUNSAD ng kilos-protesta ang 
mga progresibong organisasyon at 
mga kamag-anak ng dinukot ng 
mga armadong galamay ng estado 
bilang paggunita sa Pandaigdigang 
Araw ng mga Desaparecido noong 
Agosto 30. 

Nagmartsa sila mula sa tapat 
ng University of Sto. Tomas tu- 
ngong Mendiola Bridge sa Maynila. 
Pangunahing panawagan nila kay 
Benigno Aquino III na bigyang 
hustisya ang mga dinukot at pinas- 
lang sa ilalim ng nakaraang rehi- 
men ni Gloria Arroyo. 

Magpapatuloy ang kanilang pa- 
nawagang ilitaw at bigyang husti- 
sya ang mga dinukot, ayon sa Fa- 
milies of the Disappeared for Jus- 
tice (DESAPARECIDOS) at Victims of 
Arroyo United for Justice (Husti- 
sya). Iginigiit din nila na parusa- 
han si Arroyo at mga galamay niya 
sa mga paglabag sa karapatang- 
tao. 

Dismayado naman ang Bagong 
Alyansang Makabayan (BAYAN) sa 
kawalang aksyon ng rehimeng 
Aquino sa isyu ng mga pagdukot. 
Kasabay nito, binatikos ng BAYAN 
ang pagkakatalaga kay Loretta Ann 
Rosales bilang tagapangulo ng 
Commission on Human Rigths. 

Noong Agosto 20 ay naglunsad 
rin sila ng kilos-protesta sa Quezon 
City. Inilabas nila ang higanteng 
dilaw na laso na may pinturang pu- 
la at may mga larawan ng mga di- 
nukot bilang simbolo ng paghaha- 
nap ng katarungan. 

Samantala, nagkaroon din ng 
pagkilos ang mga aktibista sa US 
sa pangunguna ng BAYAN-USA sa 
San Francisco, California. Hiniling 
naman nila kay Aquino na palayain 
na ang Morong 43 at itigil na ang 
Oplan Bantay Laya. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


N BALITA | 


Ka Roda, lider ng mga drayber, pumanaw na 


PUMANAW na ang isang haligi ng sektor ng transportasyon. Si Me- 
dardo “ Ka Roda” Roda ay namatay bunsod ng atake sa puso noong 
Setyembre 5. Una siyang na-stroke noong 2002. 

Si Ka Roda ay ipinanganak noong Oktubre 27, 1934 sa Libma- 
nan, Camarines Sur. Nagmula siya sa uring magsasaka. Nagpatuloy 
siyang mag-aral sa kolehiyo sa Maynila at namasukang drayber ng 
taksi noong 1960 at nang lumaon ay naging drayber ng dyip na bya- 
heng Cubao-V. Luna, Quezon City noong 1978. 

Naging pinuno si Ka Roda ng lokal na samahan ng mga drayber. 
Isa rin siya sa mga namuno sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsup- 
er at Operators Nationwide (PISTON) nang itatag ito noong 1981. 
Nahalal siyang ikatlong bise presidente ng organisasyon at makali- 
pas ang ilang buwan ay naging presidente nito. Naging tagapangu- 
long pandangal ng PISTON si Ka Roda mula nang magkasakit siya 
noong 2002 hanggang sa kanyang kamatayan. 

Pinamunuan ni Ka Roda ang PISTON sa iba't ibang mga pagki- 
los. Isa na rito ang pagtutol nila sa PD 1605 na nagkakansela sa li- 
sensya ng drayber sa ikatlong paglabag sa batas trapiko. Pinamunu- 
an din niya ang mga pagkilos sa tanggapan ng mga upisina ng kum- 
panya ng langis at mga tigil-pasada sa Metro Manila. Binansagan si- 
ya ng dating rehimeng Marcos bilang “pinakarebeldeng drayber sa 
buong kasaysayan ng Pilipinas” at ipinakulong noong 1983. Naku- 
long muli siya noong 1988 at 1990 sa ilalim ng rehimeng Corazon 
Aquino. 

Marami ang nakiramay at nakidalamhati sa kanyang pagpanaw. 
Magsisilbing inspirasyon sa demokratikong kilusan ng mga drayber 
at masang anakpawis ang buhay ni Ka Roda na walang pag-iimbot 
na naglingkod sa sambayanan. 


Alex Remollino, makabayang makata, namatay na 


PUMANAW na noong Setyembre 3 si Alexander Martin Remollino, 33 
taong gulang at kilala bilang progresibong manunulat, aktibista at 
makata. Namatay siya bunsod ng impeksyon sa baga. 

Kabilang si Remollino sa mga nagtatag ng Kilometer 64, isang 
grupo ng mga makata. Naging kasapi siya ng League of Filipino Stu- 
dents noong nasa kolehiyo at napabilang sa Ibon Foundation. Na- 
ging manunulat din siya ng iba't ibang progresibong pahayagan sa 
internet tulad ng Philippine Online Chronicles, Tinig.com at Bulatlat. 
Kasapi rin siya ng National Union of Journalists of the Philippines. 
Naging mananaliksik siya ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) 
at Kontra-Daya. 

Ang tula niyang “Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon” ay 
naging tampok sa produksyong multi-midya na Arrest Gloria noong 
panahon ng pakikipaglaban sa rehimeng Arroyo. 

Isinilang siya noong Agosto 6, 1977 sa Mandaluyong City. Lu- 
maki siya sa San Pedro, Laguna at kumuha ng AB Legal Management 
sa University of Sto. Tomas. 


11 


N BALITA | 


12 


Unyon sa ABS-CBN, kinilala ng DOLE 


NAGKAMIT ng panimulang tagumpay ang mga manggagawa ng ABS- 
CBN Internal Job Market Workers Union nang kilalanin ng Depart- 
ment of Labor and Employment (DOLE) ang kanilang unyon. 

Inilabas ang desisyon ng DOLE noong Agosto 18 na nagsasabing 
ang mga manggagawa sa ilalim ng IJM ay dapat kilalanin dahil gu- 
magampan sila ng trabaho para sa kapakanan ng kumpanya. Hini- 
ling din ng DOLE na magsagawa ng certification election para tulu- 
yang kilalanin ang unyon. 

Binatikos ng mga kasapi ng IJM Workers Union ang pang-aapi 
sa kanila ng maneydsment sa piket na ginawa nila sa labas ng kum- 
panya ng ABS-CBN noong Agosto 20. 

Sinuportahan sila ng Kilusang Mayo Uno (KMU), mga mangga- 
gawa ng Philippine Airlines at Kowloon House, mga estudyante at 
ng National Union of Journalists of the Philippines. 

Matatandaang pinapirma ng maneydsment ang mga manggaga- 
wa nito sa mga kontratang nagsasaad na sila ay mga kontraktwal o 
talent lamang ng kumpanya. Mariin itong tinututulan ng unyon da- 
hil malalagay sa alanganin lalo na ang mga matagal nang nagtatra- 
baho sa ABS-CBN. Samutsaring maniobra ang ginawa ng kumpanya 
para wasakin ang unyon, at isa na rito ang pagtatanggal sa 110 
manggagawa. 


Laban sa pagtaas ng pasahe sa LRT-MRT, inilunsad 


NAGBUO ng malawak na alyansa ang Kilusang Mayo Uno (KMU) at 
Anakpawis laban sa napipintong pagtaas ng pasahe sa Light Rail 
Transit (LRT) at Metro Rail Transit (MRT) sa Metro Manila. Ang Riles 
Laan sa Sambayanan Network (RILES) ang siyang tututok sa pagpa- 
pahinto ng dagdag singil sa pasahe. Sinimulan na nito ang pagpa- 
papirma ng petisyon sa mga sumasakay ng MRT sa Cubao Station sa 
Quezon City nitong Setyembre 1. Unang ginawa ng Bagong Alyan- 
sang Makabayan (BAYAN) at League of Filipino Students (LFS) ang 
pagpapapirma sa mga pasahero noong Agosto. Marami ang pumir- 
ma sa petisyon bilang pagtutol sa nasabing pagtaas. 

Ayon kay Sammy Malunes, tagapagsalita ng RILES, hindi dapat 
pasanin ng mga pasahero ang mga utang at pagkakalugi ng kum- 
panya. Aniya, dapat bigyan ng serbisyo ang mamamayan sa pama- 
magitan ng abot-kayang pasahe sa LRT at MRT. Tutol din ang RILES 
sa planong pagsasapribado ng MRT at LRT dahil ang pagkakamal ng 
malaking kita ang magiging pakay ng mga pribadong kumpanya sa 
halip na paghahatid ng abot-kayang serbisyo, na dapat sana'y si- 
yang layunin ng transportasyong pampubliko. 

Planong itaas nang P25.00 ang pasahe sa LRT ngayong Setyem- 
bre. Posible namang dagdagan ng P44 ang singil sa MRT. Ayon sa 
KMU, aabot sa P50 bawat manggagawa ang magiging gastos sa 
pagsakay ng MRT at LRT bawat araw. 


Misyong pangkombat ng US 
sa Iraq, tinapos na 


TAPOS na ang “Operation Iraqi 
Freedom,” ani US President Barack 
Obama nitong Setyembre 1 bilang 
upisyal na pagtuldok sa misyong 
pangkombat ng mga sundalong 
Amerikano sa Iraq. 

Sa taong 2011 pa sana ang na- 
katakdang upisyal na pag-alis ng 
mga sundalong pangkombat ngunit 
pinaaga ito ni Obama dahil sa lu- 
malawak na sentimyentong kontra- 
gera sa US at iba pang bansa. Ha- 
bang patuloy na gumagastos ang 
US ng malaking pondo at rekurso 
sa Iraq, hirap na hirap naman sa 
badyet ang gubyerno nito. 

Nitong nakaraang pito't kalaha- 
ting taon, 4,427 ang naitalang na- 
patay na sundalong US habang 
34,268 naman ang nasugatan. 
Nagdulot ito ng 100,000 kaswalti 
sa populasyon ng Iraq. 

Samantala, mananatili pa 
hanggang katapusan ng 2011 ang 
50,000 tropang Amerikano sa Iraq 
bilang mga "tagapayo at tagaala- 
lay" sa mga tropang Iraqi. 

Lubusang alisin man ang pre- 
sensya ng mga unipormadong tropa 
ng US sa Iraq, ikukubli lamang ng 
US ang interbensyong militar nito 
sa bansa sa pamamagitan ng higit 
pang pagpapalit ng mga mersenar- 
yong tropa sa mga unipormadong 
tropa. Nitong nakaraang dalawang 
taon, umabot na sa mahigit 
130,000 (mas malaki na sa bilang 
ng mga unipormadong tropa) ang 
bilang ng mga mersenaryo sa Iraq 
na isinuplay ng mga pribadong 
kontratista sa mga gawaing militar 
at panseguridad. Plano pang dag- 
dagan ang mga ito. 

Lalo ngayong nababahala ang 
papet na gubyerno sa Iraq sa harap 
ng wala pa ring puknat na pagla- 
ban ng mga gerilyang Iraqi. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2010 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XLI Blg. 17 
Setyembre 7, 2010 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Kabulukan ng rehimeng US-Aquino, 
mabilis nang nalalantad 


M abilis na nahuhubaran ang pagpopostura ni tong mga patakaran ng denasyunalisasyon, pribatisa- 


Benigno Aquino III para sa “malinis na gub- syon, deregulasyon at liberalisasyon. Di pa nakunten- 

yerno” at “pagbabago.” Ngayon pa ma'y ma- to, itinutulak ngayon ng American Chamber of Com- 
tingkad na ang mga palatandaan ng kabulukan at merce ang papet na rehimen na pag-ibayuhin pa 
pagiging papet at reaksyunaryo ng kanyang ~a PP ang liberalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas sa 
rehimen, at mabilis nang nawawala ang na- # pamamagitan ng pagbubukas ng mga bahagi ng 
unang kinang ng popularidad na ipi- ø į ekonomya na nakalaan lamang sa mga Pilipino, 
nambulag at ipinanlinlang sa mama- f a tulad ng pagtitingi, telekomunikasyon at pag- 
mayan. N mamay-ari ng lupa. 

Kasisimula pa lamang ng kanyang Maaga pa ay naipakita nang hungkag ang 
rehimen ay agad nang pinatunayan ni pagpopostura ni Aquino na “hindi magnana- 
Aquino ang kanyang pagiging tuta ng kaw” at “hindi korap.” Siya ang kandida- 
imperyalismong US. Animo'y aliping hu- tong nakatanggap ng pinakamalalaking 
mihingi ng limos at mumo sa amo, nagpa- kontribusyon sa kasaysayan ng mga elek- 
dala siya ng mapagsumamong sulat syon sa Pilipinas, subalit hindi niya iniulat ang 
kay Pres. Barack Obama ng US para lahat ng ito. 
bigyan ang kanyang bangkrap na re- Sinusuklian na niya ngayon ang 
himen ng MCC Millennium Challenge buhos na suportang ito sa kanyang 
Account. Pinaunlakan ito ng US at kandidatura, sa kapinsalaan ng ma- 
binigyan ng S434 milyon ang papet mamayan. Bilang paninikluhod sa im- 
na rehimen, kapalit ng dagdag na mga < peryalistang amo, sunud-sunuran si 
konsesyon sa ekonomya, militar at pu- Aquino sa atas ng International Mo- 
litika na ibayong yuyurak sa soberanya ng netary Fund na magpataw ng dag- 
Pilipinas. dag na mga buwis sa mamamayan, 

Tanda pa rin ng pagiging itaas ang singil sa mga ser- 
masunuring papet, pinata- 4 > bisyo publiko at bawasan 
tampok ni Aquino ang WEN amp ang mga subsidyo para 
Private-Public Partner- > S mapigilan ang lalong 
ship na malinaw na na- “ w “pagkabangkarote ng gub- 
kabalangkas sa imperyalis- 


g yerno. Napigilan lamang ng ma- 
tang globalisasyon at kaakibat ni- lakas na mga protesta at maagap na pagkilos ng 


Mga tampok sa Hostage crisis, 35 armas nasamsam 
g p larawan ng kabulukan ng BHB, 42 kaaway 


Isyung ito... at kainutilan PAHINA 3 | napatay PAHINA 5 


Gerilyang pagsusulat 
PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


